REC'D DEC 2 1 1964 


MUSEUM OF NATURAL HISTORY 


DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 


REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS No. 38 


ISALDARLOK OG ELDFJOLL A KILI 


THE RETREAT OF THE LAST GLACIAL ICE-SHEET 
AND SOME VOLCANOES 
IN THE KJOLUR AREA, CENTRAL ICELAND 


BY 
GUDMUNDUR KJARTANSSON 


I Re A. RY | 
eS TITUTE 


REPRINTED FROM NATTURUFREDINGURINN 
Vol. 34, 1964, pp. 9—38 


POLARPAM 


be 
. — 
; 
#- = . 
>> : 
Pus = e 
a “tid 
a + 
=r ¥ 
7 act 
= 2 
A e 
a > * 
7 “ ve se 
' 
=” 
- 


NATTURUFREDINGURINN 9 


Gudmundur Kjartansson: 


Isaldarlok og eldfjoll a Kili 


Inngangur. 


Kjolur er um 25—30 km breitt skard eda sund, sem skilur Hofs- 
jOkul og Langj6kul 4 Midhalendi Islands. Mestur hluti hans er frem- 
ur jafnlendur og liggur 400—700 m y. s. Par eru vatnaskil milli 
Sudurlands og Nordurlands og hegur halli fra beim sudvestur til 
Hvitar ¢ Arnessyslu og nordur til Bléndu { Austur-Hunavatnssyslu. 
En a badar hlidar, i austri og vestri, risa randfj6ll joklanna, ha og 
brott, og ad baki beim joklarnir sjalfir, enn herri. Loks eru nokkur 
st6k fj6ll og minni hedir a dreif um jafnlendio. 

Oll fj6ll 4 Kili og par i nand eru eldfj6ll ad uppruna, en sjaldan 
hefur jardeldur latid par a sér bera eftir isaldarlok og aldrei eftir 
landnam. Pessi eldfj6ll eru alifjolbreytileg ad gerd, og pvi ner hvert 
peirra er demiger fulltrui sinnar gerdar. Af beim sékum er hid 
storskorna landslag 4 Kili einfalt og einkar sviphreint. 

Um Kjol liggur skemmsta leid milli byggda sunnan lands og 
nordan. Hun fannst pegar a landnamsold og hefur sidan heitid 
Kjalvegur. Vart er a0 efa, aS landnamsmenn hafa nefnt Kjol eftir 
fjallgardi peim austan hafs, er skilur bygedir i Noregi og Svipj6o. 
Vissu peir po ekki pad, sem hér verdur sidar fra sagt, ad pessia 
nafnar gegndu um skeid sama hlutverki, jardsogulegu. 

Hér verdur ekki nanara lyst landslagi 4 Kili i heild. Um pad 
hafa adur ritaS margir ferdalangar og natturufredingar, og verdo- 
ur hér a eftir vitnad i litid eitt af pbvi. En langsamlega glegesta 
lysingu pessa svedis er ad hafa 4 Uppdretti Islands { melikv. 
1:100 000. Kortblad 55, sem ner yfir allan Kjol, er eitt af hinum 
fallegustu bl6dum pessa verks danskra meistara — og er pa langt 
jafnao. 

ber rannsoknir minar a Kili, sem eru tilefni pbessarar greinar, 
voru ad mestu gerdar 4 arunum 1958—1962. Per voru ad nokkru 
leyti liSur { rannsdknum vegna Jardfredikorts af Islandi, en einn- 
ig i rannsokn virkjunarskilyrda vid Hvita 4 vegum raforkumala- 
stjora. 


BOREAL INSTITUTE 
LIBRARY 


44840 


10 NATTURUFRADINGURINN 


GK 1964 


1. mynd. Meginskridstefna siSasta isaldarjOkulsins 4 Islandi, synd med faum 
voldum demum um rakastefnu, athugada af Porvaldi ‘Thoroddsen (4 nokkrum 
st6dum a N- og NV-landi) og héfundi. — Lega jékulrandar um skeid i isaldar- 
lok, BUdaré6din og Holkotsr6édin, synd med feitu striki — heilu, par sem hun er 
augljos, en slitnu par, sem hun er aetlud. Afmarkad svedi 4 Kili synt nanar a 


2. mynd. 

Fig. 1. Main direction of the movement of the Wiirm ice-sheet. Two 1ice- 
marginal lines are shown, one of the Budi stage, in the SW, and one of the 
Holkot stage, in the NE. The quadrangular midland area is shown in more 


detail in Fig. 2. 


Jokulminjar. 

Ekki skortir j6kulminjar 4 Kili. Berggrunnurinn er langvidast 
pakinn stérgryttum melum, sem eru ad uppruna jokulrudningur, 
og sums stadar aurum joOkulvatna. En klappir, sem upp ur standa, 
eru flestar hvalbakaSar og vida med skyrum jOkulrakum. 

Pessi verksummerki eru hvorki eftir Hofsjokul né Langjokul — 
nema ad overulegu leyti. Rudéningur peirra ner hvergi lengra en 
faeina kil6metra fram undan ntverandi j6kulr6nd, en_ yfirleitt 
miklu skemmra. Hann er 6vedradur, finn mjég og égreidur yfir- 


NATTURUFRADINGURINN 1] 


ferdar, og allt yfirbragd hans stingur svo eléget i stuf vid hina 
gomlu sléttu eda av6lu jOkulmela, ad ekki verdur 4 villzt. Enn 
fremur veit stefna gomlu jékulrakanna, par sem ber finnast nd- 
legt jadri nuverandi j6kuls, pvi ner pversum vid skridstefnu hans 
(sja4 2. mynd). 

Ufnu rudningsmiigarnir vid rendur Hofsjékuls og Langjékuls 
marka mestu utbreidslu pessara jOkla 4 sidustu dldum, en sléttu 
melarnir og adrar jOkulminjar um allan meginhluta Kjalar eru 
eftir isaldarj6kul, sem longum pakti pvi ner allt Island 4 sidasta 
jOkulskeid: isaldarinnar. bad jokulskeid hédfst fyrir h. u. b. 70 
pusundum ara, og pvi lauk fyrir h. u. b. 10 ptisund drum. Pa tekur 
nutiminn vio. 

Hvergi 4 Kili — né annars stadar 4 Midhalendinu — hafa fundizt 
neinar jOkulminjar, er a6 ellimerkjum séu millistig milli fsaldarminj- 
anna og minjanna um framgang jOkla a sidustu 6ldum. Af pvi ma 
marka, ad Hofsj6kull og Langj6kull hafa aldrei sidan i tsaldarlok 
ordi6 sterri en a 18. og 19. dld. 

Mer hafa reynzt jOkulrakir flestum 6drum jOkulminjum_ ler- 
démsrikari um hattu sidasta isaldarjkulsins yfir Islandi. (Peim, 
sem ekki hafa veitt athygli pessum algengu rakum a sléttum klopp- 
um, skal visad til fyrri greina minna { Natturufr. 1955 og 1962). 
Jokulrakir 4 kl6pp sanna okkur ekki adeins, ad jokull hefur legid 
yfir kl6ppinni, heldur syna per einnig skridstefnu hans. Jokulis 
skridur alla jafna { pd att sem yfirbordi hans hallar. Ut af pvi getur 
po brugdid djupt nidri i joklinum, ef isinn rekst bar a brattan 
bergvege eda tredst fram um krappan dal. En slika stadhetti er 
hegt ad varast, og ma pa af stefnu jOkulrdkanna marka, { hvada 
att yfirbordi jOkulsins halladi, pegar hann risti per. 

Vegna pess hve jOkulrakir mast fljott og hverfa, fyrir ahrif frosts, 
sandfoks o. fl., ma telja Gruggt, ad allar venjulega stadsettar og skyr- 
ar jOkulrakir hér a landi séu eftir sfdasta isaldarjokulinn. Undan- 
tekningar eru adeins: i fyrsta lagi rakir eftir nutimajokla, 4 hafjollum 
eda { nand vid nuverandi jokla, og eru per helzt fra sidari 6ldum; 
og i Odru lagi rakir fra fyrri jOkulskeiOum (pau voru ekki ferri en 
prju alls 4 iséldinni), fram komnar vid pad, ad hart berg, sem ber 
hafa geymzt undir og er litlu yngra en per sjalfar, hefur nylega rofizt 
ofan af beim. En slikt fyrirberi er vissulega sjaldseéé og auk pess 


audpekkt. 


12 NATTURUFREDINGURINN 


€ ret : ‘ . 
t) ’ q* a | ° / 
; 
A See y 
se) “ly Ce Fag 
Faia » 


lina) og hraun, sem j6kull hefur ekki gengid yfir (punktad svedi). 
Fig. 2. Map of the Kjélur area, showing strie@ (arrows), shoreline due to ice- 
dammed lakes (dotted line) and unglaciated lava flows (dotted area). 


NATTURUFRADINGURINN 13 


Pvi ma fyllilega treysta, a0 allar per jOkulrakir, sem syndar eru a 
1. mynd, eru fra sidasta jokulskeidi — og meira ad segja fra sidari 
hluta bess, eftir ad jokulbreidan hafdi nad hamarki, og i langflestum 
tilfellum marka per sidustu skridstefnu jOkulissins yfir kloppina, 
sem ber eru ristar i. 


Blafell. 


Blafell er raunar fyrir sunnan Hvitarvatn og engan veginn a Kili, 
en betta er mikid fjall og fagurt og girnilegt til frodleiks. Pad er 
ilangt nokkud i stefnu NA-SV, og hatindurinn, 1204 m y. s., litill 
um sig, en allbrattur, er framan til vid midju og skilinn af skaréi fra 
nordurbungu fjallsins, sem er nokkru legri, 1160 m y. s. Blafell er 
ur mobergi og bolstrabergi upp undir brunir, en gragrytislogum 
par fyrir ofan. Ad pbessu leyti ma pad teljast til peirrar fyallgerdar, 
sem nefnd hefur verid stapi og sidar verdur fra sagt. En a hinn bog- 
inn er logun Blafells Onnur en stapanna og miklu 6reglulegri. 
Gera ma rao fyrir, ad bad sé stapi ad uppruna og eins og beir upp- 
hladéid af eldgosum undir pykkum jokli, en hafi sidan rofizt og af- 
lagazt. Allt bad rof bendir til has aldurs. En annao ellimerki er pd 
oruggara: 

Blafell er a alla vegu umkringt gragrytishraunum. Pau hafa runn- 
id ad rotum pess eins og landinu hallar enn, sum langt innan af 
Kili fra 6kunnum upptokum, Onnur ad nordvestan fra dyngjunni 
Skalpanesi. Pessi hraun eru rekilega jOkulsorfin og vida pakin j6k- 
ulmelum, og mundi raunar enginn madur i nestu sveitum kalla 
slikt landslag ,,hraun“. A motum grdgrytishraunanna vid bdlstra- 
bergid og modbergid i Blafelli er ljést, a¥ hraunin liggja ofan 4 og eru 
yneri. Hraunin geta po ekki verid yngri en fra sidasta tsaldarhlé:, 
p. e. hlyvidrisskeidinu milli nestsidasta og sidasta jOkulskeids. Vero- 
ur pa ekki annars sennilegra til getid um aldur Blafells en pad sé til 
ordi6 a nestsidasta Jokulskevinu. 

En vikjum nu aftur ad pvi, sem Blafell hefur latid a sja vid ad 
standa af sér eitthvad 4 annad jokulskeid ad vidbettu longu hleéi 
par 4 milli. — A& vestan og nordan skerast 4—5 dalir inn i fjallid, 
stuttir og ihvolfir (nefndir Skalar upp af Blafellshalsi). Mynni peirra 
er nidri vid fjallsretur og po bratt fram ur heim. En uppi i fjalls- 
brunum bedi ad nordan og austan eru minni skalar eda hvilftir, 


14 NATTURUFRADINGURINN 


apekkar délunum ad Odru leyti en pvi, ad par na skammt nidur i 
hlidina. Allar pessar avOlu dalskvompur eru bersynilega grafnar i 
fjallshlidina af smajoklum. 

[ sterstu skdlinni, { nordurbrin fjallsins, liggur enn stuttur en 
allbreidur smajokull. I eina skiptid, sem ég hef komid ad honum, 
19. sept. 1960, endadi hann i tjorn i skalarbotninum, um 900 m y. 
s. Var bar um 4 m har ishamar, og jakar ur honum flutu 4 tjorninni. 
Har urdarkambur liggur i boga fyrir mynni pessarar jOkulskalar, 
og markar hann ventanlega mestu framsdkn jokulsins 4 sidustu 
6ldum. Ekki eru nu adrir joklar 4 Blafelli, en i nestu skal fyrir 
vestan virdist jOkull nylega horfinn, og hefur sa atid eftir sig sams 
konar rudningsgaro og rakadar klappir. 

b6é ad enn hyjari ad visu smajokull 4 Blafelli og fleiri hati eflaust 
nad par fotfestu 4 harderiskoflum sidustu alda, pa hljota skalar ber 
og dalir, sem nui var fra sagt, ad vera grafin af isaldarjoklum ad 
6llu verulegu leyti. Vontun rudningsgarda framan vid mynni flestra 
skalanna og allra dalanna synir, ad smajoklarnir a fjallinu hafa 
runnid saman vi0 einn meginjOkul, sem 1a ad fjallinu a alla vegu, 
tok vid rudéningi smajOklanna og bar hann brott. 

Ekki hefur mér tekizt ad finna neinar jokulrakir, er stefni ut 
eftir smadolum Blafells, nema svo hatt uppi fyrir botnum peirra 
(meira en 800 m y. s.), ad etla ma, ad per séu fra sidari 6ldum. En 
logun dalanna ein synir, ad peir eru sorfnir af joklum. tla ma, ad 
peir hafi verid fullgrafnir longu fyrir itsaldarlok, og er jafnvel 
sennilegt, ad bar eigi meiri hlut ad mali joklar nestsidasta jokul- 
skeids en hins sidasta. 

En 4 mulum beim, sem fram ganga milli smadalanna i nordvest- 
urhlid Blafells, eru skyrar jOkulrakir, sums stadar 1 allmiklum halla. 
Per stefna ekki undan hallanum, heldur pbvert vid honum, h. u. b. 
sudvestur. Og begar upp kemur a hafjallid, ma finna gnegd jokul- 
raka meo pessari stefnu 4 gragrytiskloppunum a nordurbungunni 
(1160 m y. s.). Ekki er um a@ villast, ad allar pessar rakir eru eftir 
siSasta isaldarjokulinn. Og svo var hann pykkur, er hann risti per, 
aS hann ferdi i kaf nordurbungu Blafells og skreid yfir hana. bad 
samsvarar ad minnsta kosti 800 m jokulpykkt yfir jafnlendinu sud- 
austur fra Blafelli. 

Eftir ad mér vard petta ljést, leitadi ég med mikilli eftirventingu 
(2. sept. 1958) 4 hesta tindi Blafells, 1204 m y. s. En par fundust 


NATTURUFRADINGURINN 15 
engar rakir né adrar jokulminjar. Po er pessi tindur einnig ur gra- 
gryti, og a peirri bergtegund varOveitast jOkulrakir yfirleitt vel. 
Petta er eindregin visbending um, ad vid Blafell hafi yfirbord sid- 
asta isaldarjokulsins aldrei ordid ad neinu radi herra en um 1200 m 
y. s. og mesta pykkt hans yfir jafnlendinu sudaustur badan hafi verid 
um 850 m. Samt er varlegra ad lita 4 allar framanereindar t6lur um 
jokulpykkt sem lagmork, pvi ad erin reynsla er fyrir pvi, ad jokul- 
rakir getur vantad — af déskyrdum dastedum — a klappakolla, sem 
voru Orugglega a4 kafi i sidasta isaldarjokhi. 


Kjalfell og jafnlendid a Kili. 

A kortinu (2. mynd) er synd stefna jokulraka 4 Kili, alls stadar 
par sem ég hef fundid ber skyrar og einhlitar. Allar eru per 6rugg- 
lega fra sidasta jOkulskeidi, en vitaskuld misgamlar. Elztar peirra 
allra munu per, sem pegar er getid, 4 nordurbungu Blafells, ristar 
pegar jOkullinn var nalegt hamarki. — Nest ber ad telja mjog 
sterkar jOkulrakir uppi a gragrytiskolli Kjalfells, um 1000 m y. s. 
og 400 m y. jafnsléttu 4 Kili. ber stefna nordur (athugad mes atta- 
vita 4 bremur klappabungum i nidapoku 7. sept. 1958). Potti mér 
su stefna nokkrum tidindum seta vid fyrstu syn, pvi ad Kyjalfell er 
po sunnan vatnaskila. 

Ekki barf miklu ad muna 4 aldri rakanna a Kyalfelli og peirra, 
sem stefna { pvi ner gagnsteda att 4 Bldfelli. A peim timum, sem 
hvorar tveggja voru ristar, hefur habunga {saldarjokulsins — {sa- 
skilin milli Nordurlands og Sudurlands — legid a sunnanverdum 
Kili, milli Blafells og Kjalfells og b6 sennilega ner hinu sidar- 
nefnda. 

Um allan Kj6l fyrir nordan Kyjalfell stefna per jokulrakir, sem 
par finnast, nordur af, rétt eins og vid er ad buast og ekki barf ad 
eyda ad fleiri ordum. En um sunnanverdan Kjol og raunar um 
storan hluta midhalendisins sunnan Hofsjokuls er stefna jokulrak- 
anna Onnur en margur hefoi getid sér til ad 6reyndu. Par er hun 
yfirleitt einnig nordleg og nordévestleg (sbr. 1. mynd). Pegar pessar 
rakir voru grafnar, hljéta isaskilin ad hafa legid drjugan spol fyrir 
sunnan nuverandi jOkla og t. d. nokkru fyrir sunnan Kerlingar- 
fjoll. 

Par, 4 afréttunum austan Hvitar, er bersynilega um ad reda ann- 


16 NATTURUFRADINGURINN 


3. mynd. Tv6 kerfi jokulraka skerast 4 s6mu klépp, SV eldra og NV yngra, vid 
bilveginn a Tyjarnheidi. Myndin er tekin ner 16drétt nidur. — Ljésm. Gudm. 
Kjartansson. 

Fig. 3. Two intersecting sets of striae, SV (SW) older and NV (NW) younger, 
on the east side of Hvitarvatn. 


ad kerfi af jokulrakum en pad, sem fyrr var fra sagt 4 Blafelli. Pessi 
kerfi eru misgomul. Pad sem stefnir SV og S a Blafelli, Blafellshalsi 
og Skalpanesi, er eldra. Pad er fra blomaskeidi isaldarjokulsins, 
begar hann pakti allt jafnlendi 4 Islandi og fardi flest fj6ll 1 kaf. 
Hitt kerfid, med stefnu N og NV a afréttunum austan Hvitar, er 
yngra. Pad er grafid af ryrnandi jokli og feigum undir isaldarlokin. 
ba hofdu isaskilin ferzt sudur fyrir Kjol. Su tilfeersla getur ekki 
stafad af Odru en pvi, ad jokullinn hefur ryrnad orar og fyrr tekid 
upp nordan lands en sunnan. Eftir ad jokullinn pynntist og skri6- 


NATTURUFR&EDINGURINN 17 


stefna hans snerist, sk6f hinn nyi isstraumur brott eldra rakakerfid 
og risti sitt i stadinn. En pa nadi hann ekki upp yfir Blafell og pvi er 
eldra kerfid par 6spjallao. Sama mali geenir um Blafellshals og 
Skalpanes. 

Mj6g madar og po einhlitar leifar hins eldra rakakerfis getur 
einnig ad lita nalegt bilveginum milli Svartarbriar og seluhuss- 
ins i Hvitarnesi. Vottar par fyrir rakum, sem stefna SV, helzt i 
norovesturhalla klappabungnanna, bar sem per hafa legid { nokkru 
vari fyrir hinum siOari isstraumi Ur sudaustri. En flestar klappir 
eru parna skyrt rakadar ur peirri att, b. e. af yngra kerfinu. A 
tveimur stodum, sitt hvoru megin vegarins, hef ég fundid bedi 
kerfin skerast um pvert 4 somu klopp (3. mynd). 


Jokullén. 


I undirhligum Langjékuls, 4 kaflanum frd Hvitarvatni inn fyrir 
Hrutfell, ma stundum um langan veg tilsyndar greina kynlegar 1a- 
réttar linur, sums stadar hverja upp af annarri. ber koma glegegst 
fram undir sol ad sja sem ljosar rakir 4 dekkri grunni. Petta eru 
forn vatnsborésmerki, strandlinur. I ritgerd um jardfredi Kerline- 
arfjalla taldi J6hannes Askelsson (1942) pessi merki vera eftir votn, 
er barna hefdu stiflazt upp 1 krikum milli fjallshlidar og jokuljao- 
ars undir tsaldarlokin. Pessi skyring er eflaust rétt. Og hun verdur 
nu mjog edlileg, pegar vid hofum komizt ad raun um, ad sidasti 
jokullinn, sem 1a yfir Kili, skreid sunnan ad og yfirbordi hans hall- 
adi norour. 

Strandlinurnar eru einna gleggstar i austurhlid Legegjabrjots vid 
Fremri-Frodardal. Par eru per mj6 prep, i mesta lagi faeinir metr- 
ar a breidd, og auk pess afslepp. Pau eru adeins morkud i urd og 
skridu, en hvergi i fast berg. Helzt getir peirra par, sem bratti er i 
minna lagi, og einkum { bringum, sem skaga fram ur hlidinni. En 
linurnar eru sundur slitnar, bar sem brattast er, ventanlega vegna 
erjothruns og jardskrids. Buta einstakra lina ma rekja saman i 
obreyttri hed um 1—2 km veg. Ekki er grj6tid { bessum fornu f]j6r- 
um avalad ad neinu radi, en bd synu minna hvassbrynt en eggja- 
erjotid i skridunum a milli. Vid utanverdan Frédardal ma sja 14 
linur af pessu tagi hverja yfir annarri, en ekki allar jafngloggar 
(4. mynd). Eg hef mzlt med loftvog hed peirra yfir Hvitarvatn (19. 

2 


18 NATTURUFREDINGURINN 


4. mynd. Sudausturbrun Leggjabrjots vid Frdédardal. Greina ma i brekkunni 
yfir 10 strandlinur fornra j6kulléna. Skridufell i baksyn. — Ljésm. G. K. 


Fig. 4. The 200 mtr. high edge of the lava of Leggjabrjotur, which was ponded 
up against an ice-margin, now showing more than ten shore-lines due to 1ce- 
marginal lakes. 


ag. 1959), en bad lgeur 419 m yfir sj6, og skal tilgreina faeinar tolur, 
pé ad melingin sé engan veginn nakvem. 

Efsta linan, 553 m y. s. (134 m y. Hvitarvain), er svowsiuth oe 
oglogg, ad varla er fullt mark a takandi. En efsta einhlita strand- 
linan er i 532 m he@ y. s., og par fyrir nedan eru margar vel gloggar 
og nokkuod jafnt dreifoar um hlidina. Einna gleggst peirra er su, 
sem liggur { 486 m he@ y. s. (67 m y. Hvitarvatn). 

En eftir er ad geta um allra hestu strandlinuna a Kili, pvi ad 
hana vantar a Legegyjabrjot (af astedu, sem sidar verdur tilgreind),. 
Su liggur allstadar i pvi sem nest 630 m hes y. s. (210 m y. Hvitar- 
vatn), ad pvi er séd verdur af hedarlinum 4 Uppdr. Isl. og korti 
Bandarikjahers, sem ber badum fyllilega saman um betta. Pessi 
strandlina kemur fram sem 6rmj6 og afslepp sylla i sudur- og aust- 
urbrekku Raudafells milli Fremra- og Innra-Fréodardals. Pyvi nest 
vottar fyrir henni ner oslitinni i sama gervi a 2 km kafla i austur- 


NATTURUFRAEDINGURINN 19 


halla Baldheidar. Hun verdur mjég glogg vid austurretur Hrut- 
fells og er par a kafla morkud i fast berg. Og loks er hun skyrt 
morkué i allbratta mela, par sem heita Pverbrekkur (ranglega 
nefndar ,,Mular“ 4 Uppdr. Isl.). 

Fins og pbegar hefur verid lyst, eru strandlinurnar a Kili yfirleitt 
heldur dauft markadar og gefa med pvi tf skyn, ad ekki hafi vatns- 
bord hins forna jOkulléns haft langa viddv6l vid hverja peirra. Pess 
er ekki heldur ad venta um lon, sem er haldid uppi af jokulstiflu, 
breytilegri eftir arferdi. 

Efsta strandlinan (630 m y. s.) er einna glegest, og er freistandi 
ad etla, ad lonid hafi haft afrennsli yfir einhvern bergpréskuld, 
meodan hun var i smidum. Grunur hlytur ad falla 4 sjalf vatnaskil- 
in a Kah. 

Samkvemt hedarlinum landlagskortanna metti «tla, ad pessi 
vatnaskil legju um Strytur t Kjalhrauni (840 m y. s.) og veru legst 
vid austurjadar bessarar hraundyngju, um 650 m y. s. Petta er um 
20 m of hatt, til ad afrennsli jokullénsins hafi getad verid par. En 
pa ber bess ad geta, ad Kjalhraun rann ekki fyrr en eftir isaldar- 
lok og vatnaskil peirra tima liggja nu grafin undir pvi. En raunar 
er hraunid ekki vatnshelt, fremur en Onnur nutimahraun, og bess 
vegna liggja hin raunréttu vatnaskil 4 Kili enn eins og fyrir daga 
Kjalhrauns. Pau eru adeins falin nu og verda ekki meld med venju- 
legri landmelingu. En gizkad getum vid a legu peirra og hed — 
og hofum par vid nokkud ao stydjast: 

Undan nordurjadri Kjalhrauns sprettur upp myjog litid vatn, 
adeins smalindir, varla nema fdeinir sektindulitrar, sem renna til 
lekjarins begjanda. Um sudurjadarinn er oliku saman ad jafna. 
Par spretta upp Svarta og Tjarna, badar ner eingongu ur hraun- 
inu, en auk beirra margar lindir i bakka Fulukvislar, og hlytur pad 
rennsli samanlagt aS nema pé nokkrum rummetrum a sekundu. — 
Med phessum samanburdi er synt, ad mjog éverulegur hluti af Kjal- 
hrauni liggur fyrir nordan hin eiginlegu vatnaskil, og pad er aftur 
visbending um, ad pau liggi ekki miklu herra en legsta tota nord- 
urjadarins, su. sem bilaslédin sveigir fyrir um 3 km austur fra 
Hveravollum og 2 km nordvestur fra Ryupnafelli. Hed bess stadar 
er (samkv. kortum) um 610 m y. s. Hofum vid ba komizt ad raun 
um, ad hid forna varp (p. e. legsti stadur vatnaskila, austfirzka) 4 
Kili liggur legra en 650 og herra en 610 m y. s. Eru pa likurnar 


20 NATTURUFRADINGURINN 


5. mynd. Farvegur eftir fornt utfall Hvitar ur Hvitarvatni milli Blafells og 
Lambafells. Hrutfell i baksyn. — Ljésm. G. K. 

Fig. 5. The gorge of a former outlet from Lake Huitarvatn over a col between 
Blafell and Lambafell. The tablemountain Hriutfell in the background. 


fyrir pvi, ad varpid hafi verid jafnhatt 630 m strandlinunni og rao- 
id hed hennar, farnar ad nalgast sonnun. 

Og par vid betist enn, aS nordur undan pessari hrauntotu liggja 
flatir melar, skornir djupum vatnsrasum, sem hallar til Pegjanda. 
Efni bessara mela er ekki sa hinn leirborni og steinum stra0i jokul- 
rudningur, sem pekur berggrunninn um mestan hluta Kyjalar, held- 
ur sandur, mol og hnullungar, bersynilega forn eyri stors vatnsfalls, 
sem rann nordur af — til Blondu og Hunafléa. Petta var utfall 
jOkullonsins 4 Kili, pegar hest vard i pvi. 

En par kom sidar, ad jOkulskj6ldurinn yfir Midsudurlandi, sid- 
ustu leifar eiginlegs isaldarjokuls hér a landi, pynntist svo, ad jok- 
ullonid a Kili fékk framras sudur af. ba lekkadi i loninu. Nedri 
strandlinurnar, vid Frédardal, marka vatnsbordid 4 ymsum stigum 
peirrar lekkunar. Ef til vill lyfti vatnid joklinum, er hann haf6i 
pynnzt ad vissu marki, og brauzt fram undan honum i j6kulhlaup- 
um. Ef til vill hafoi pad longum afrennsli fram med jadri hans, 


NATTURUFREDINGURINN ya 


par sem hann la upp ad austurhlio Blafells. Ef til vill var betta sitt 
a hvao. 

Fg hef ekki ordi8 var vid verksummerki eftir slikt vitfall uppi f 
fjallshlidinni, enda litid leitad. En nidri vid retur Blafells, um 
slakka milli pess og Lambafells, liggur einkar snotur purr farvegur 
eftir fornt utfall sudur ur Hvitarvatni. Varpid i pessum slakka er 
flatt og liggur i 14 m heo yfir Hvitarvatn. En fast sunnan vid pad 
hefst dalitiS gljufur med fossstalli efst og hyl undir, en brottum 
klettaveggjum 4 badar hlidar. Medan Hvita rann parna ur Hvitar- 
vatni, hefur enn legid jokull yfir nuverandi utfall hennar, og hef- 
ur bad verid nyrzta tota Sudurlandsjokulsins. $ja 5. mynd. 


Kerlingarfjoll. 

Kerlingarfj6ll eru pyrping harra og hrikalegra fjalla sudur af 
Kili austanverdum. Eins og moérgum mun kunnugt ordid, stinga 
pau mjog i stuf vid Onnur fjOll a pessu svedi, bedi ad lit og logun. 
Pau eru ur suru bergi, Hpariti eda ljosgryti og skyldum_ bergtee- 
undum. Johannes heitinn Askelsson, sem manna mest og bezt 
hefur fjallaO um jardfredi Kerlingarfjalla, taldi bau eins konar 
hraungula ad uppruna: ljoserytiskvikan hefdi trodizt nedan ur 
djupinu upp i gegnum mobergsmyndunina, sem fyrir var, sveigt 
upp a vid hin efri mobergslog, en sums stadar brotizt alla leidé upp 
ur og turnazt upp a yfirbordéi jardar, bar sem nu eru tindar Kerl- 
ingarfjalla (Johs. Ask. 1942 og 1946). 

Jéhannes taldi petta hafa gerzt { lok sidasta jokulskeids isaldar 
og sennilega ad nokkru leyti eftir iséld. Eg hef d4dur tekid undir 
pa kenningu, ad Kerlingarfj6ll veru svona ung, og rokstuddi hana 
pa med peirri heldur lauslegu athugun minni, ad {i jokulrudéningn- 
um a Hrunamannaafrétti, svedinu sudur og vestur af Kerlingar- 
fjollum, finnst varla Hiparitvala eda nokkurt annad synishorn af 
hinum sérkennilegu bergtegundum Kerlingarfjalla (Gudm. Kj. 
1943, bls. 136—137). Mér virtist pa einsett, ad um allt betta svedi 
hef0i isaldarjOkullinn skridid i sudvestur, undan halla, og hlyti ad 
hafa dreift um bad hinu litskruduga grjoti pessara fjalla, ef pad 
orjét hefdi pa veri komid upp ur jordunni. Eg vissi ekki pa, pad 
sem sidar hefur komid { ljés, ad a sidasta jOkulskei6i lagu isaskil 
langt fyrir sunnan nuverandi vatnaskil. Jokulskj6ldurinn var miklu 


a2 NATTURUFREDINGURINN 
bykkari og par af leidandi herri yfir Sudurlandi en Nordurlandi. — 
Og fra habungu hans, sem ad minnsta kosti stundum, og einkum 
begar a leid, var drjugan spol fyrir sunnan Kerlingarfjoll, skreid 
jokullinn nordur yfir midbik landsins, nordur yfir, Kjol og einn- 
ig nordur yfir Sprengisand og Vonarskar6d. En i pessa att hefur 
mér nu a siSustu missirum tekizt ad rekja ljésgrytisdreifina ur 
Kerlingarfj6llum nordur yfir austanverdan Kjol og ut endilanga 
Eyvindarstadaheidi. Pessi dreif er nu til marks um, ad Kerlingar- 
fjoll voru pegar ordin til medan isdld var i algleymingi. Hun uti- 
lokar po ekki bann moguleika, sem Johannes heitinn taldi senni- 
legan, a0 eitthvad af fjollunum hafi ytzt upp sidar. 

Hestu tindar Kerlingarfjalla eru 4 15. hundrad metra yfir sjo. 
En likur eru til, ad yfirbord jokulskjaldarins a bessum slodum 
hafi aldrei ordid herra en eitthvad um 1300 m (sbr. Blafell). ‘Tind- 
arnir hafa eflaust jafnan stadid upp ur, enda ber hid hrjufa yfir- 
bragé peirra bad med sér, ad peir voru aldrei sorfnir af neinum 
meginjokh, heldur adeins smajoklum, sem hafa myndazt 4a beim 
sjalfum og i hvilftum og sk6rdum a milli beirra og eru bar raunar 
enn. 

Her 4 eftir verdur ad lokum getid nokkurra eldfjalla 4 Kili, sem 
isaldarjokullinn hefur att drjugan patt 1 ad mota, en eru einnig 
frodleg um hattu hans. 


Jokulsorfnar dyngjur. 

Kjalhraun, sem pegar hefur verid ad nokkru getid, er gott 
demi um eldfjallagerdina dyngju, en er po i flatasta lagi. En Kyjal- 
hraun er nutimamyndun, osnortid af jokli, og skal pvi ekki lyst 
nanar hér. A sjalfum Kili er aSeins ein demiger j6kulurin dyngija. 
Hun heitir Baldheidi og er sunnan vid Hrutfell, en skammt 
nordaustur fra Hvitarvatni. Baldheidi er kringlott bunga, akaflega 
regluleg ekki st6ur en Kjalhraun, en miklu krappari, pvi ad hed 
beggja yfir jafnsléttu er svipud (um 250 m), en Baldheidi nerri 
helmingi minni aod pvermali, adeins 6 km. Eins og adrar dyngjur 
er Baldheidi eing6ngu ur basalthrauni. En pad hraun er allt j6kul- 
sorfid og pvi ekkert ,,hraun‘ i brengri merkingu ordsins, og mundi 
t. d. engum fjallmanni ur Biskupstungum detta { hug ad kalla pad 
pvi nafni. Raunar sér heldur évida a klappir 4 Baldheidi, pvi ad 


NATTURUFRZEDINGURINN 23 


hun er oll smurd jokulruSningi, sem mundi almennt kalladur 
melar. En per klappir sem upp ur standa — og pa® er helzt 4 ha- 
kollinum — eru sléttar og sums stadar rakadar eftir jokul. Ekki 
getur heitid, ad votti fyrir gig hast 4 dyngjukollinum. Adeins 
med godum vilja ma taka klappabungur, sem par liggja i boga- 
dreginni r60, fyrir leifar af gigbarmi. Ventanlega hefur isaldar- 
jOkullinn fyllt giginn af rudningi og auk bess sorfid nidur barma 
hans. 

Jokulsorfnar dyngjur a bord vid Baldheidi, en pd fadar eins 
reglulegar, eru vida 4 méberessvedum Arnessyslu og einnig { Sudur- 
Pingeyjarsyslu. Her hefur adur verid nokkud minnzt 4 Skalpanes- 
dyngjuna norovestur af Blafelli, en hun er stér gragrytisbunga af 
bessu tagi og nagranni Baldheidar. — Ogerleet er ad hugsa sér, ad 
pessar jOkulsorfnu dyngjur hafi myndazt undir jokli, pvi ad hraun 
peirra hafa breitt ur sér hindrunarlaust med sama hetti og hraun 
nutimadyngnanna og auk pess storknad i kristallad basalt, en ekki 
moberg. Pess vegna hljota ber ad vera fra hlyvidrisskeidum isald- 
arinnar, pegar jOklar voru vart meiri en 4 vorum d6gum, fremur 
minni. 


Stapar. 

Pess var adur getid um Blafell, ad bad mundi stapi ad efni 
og uppruna, en logunin skd6ddud af 6pyrmilegu rofi jokla um 
langan aldur. En litt skaddadir stapar er su fjallgerd, sem odrum 
fremur motar svip landslagsins a Kili. Petta eru kistulaga fjoll 
med fl6tum eda dalitid hvelfdum kolli, en hvossum brunum og 
brottum hlidum allt i kring. Gerdinni er raunar bezt lyst med 
pvi ad nefna demin, pvi ad pau eru morgum kunn: Hrutfell (,,Hruta- 
fell“ a flestum kortum) er peirra mest, 1410 m y. s., mikiludlegt 
fjall med jokulhettu 4 kolli og fallj6kla { hlidum. Skridufell vid 
Hvitarvatn er einnig med jOkulhettu, en auk pess halft a kafi f 
Langjokli. Blagnipa er fast vid rénd Hofsjokuls, en Kyjalfell a 
midjum Kili, og enn ma telja allstort nafnlaust fjall af bessu tagi 
{ nordausturhorni Hofsjékuls upp af Alftabrekkum. 

Kollur og brunir pessara fjalla eru ur basalti, bersynilega hraun- 
l6gum, en pad, sem undir liggur, er oftast adallega moberg, en 
stundum med svo miklu tvafi af bdlstrabergi (og kubbabergi) ad 
pad verdur fyrirferdameira en mobergid. 


24 NATTURUFRADINGURINN 


Pessi fjallgerd, sem utlendir jardfredingar hafa nefnt Inselberge, 
Tafelberge og tablemountains, en innlendir stapa, einkennir tvo 
stor mobergssvedi hér a landi. Falla pau raunar saman vid ut- 
breidslusvedi dyngnanna. Anna® teygist fra Kili og Langjokli um 
vesturhluta Arnessyslu ut 4 Reykjanesskaga. Hitt ner yfir mikinn 
hluta Sudur-Pingeyjarsyslu og allt Oddadahraun. Vidkunnir stapar 
eru t. d. Hl6dufell og Hrafnabjorg hér sydra og Sellandafjall, Bla- 
fjall og Burfell i fjallahring Myvatnssveitar. 

Svo sérst6k og po lik hvert 6dru eru pessi fjoll bedi ad logun 
og efni, ad pad er freistandi ad «tla, ad pau séu Oll ordin til a 
sama hatt. En kenningarnar, sem fram hafa komidé um myndun 
peirra, hafa verid mjog Osamhlj6da. Um per let ég hér negja ad 
visa til fyrri skrifa minna (Guodm. Kj. 1943, 1957 og 1960) og peirra 
rita, sem par er { vitnad. En ein kenningin pykir mér 6drum senni- 
legri, og verdur ekki hja komizt a6 rifja hana upp i allra sterstu 
drattum: 

Staparnir urdu til 4 jokulskeidum isaldarinnar vid eldgos undir 
jokli. Basaltkvika trodst upp ur undirlagi jOkulsins, braddi hvelf- 
ingu upp i hann eda geil upp i gegnum hann. Par stirdnadi hun i 
gler eda bodlstraberg vegna snoggrar kelingar i leysingarvatninu. 
Isveggir héldu ad 4 allar hlidar og komu i veg fyrir ad gosefnin 
dreifdust. Gosinu — ef gos skyldi kalla — gat lokid 4dur en meira 
veri ad gert. Arangurinn vard pa adeins mdbergshed 4 jékul- 
botni, osynileg, pangad til jokulskeidinu lauk og jOkullinn hvarf. 
(Pessi kynni ad vera uppruni ymissa hinna minni mobergsheda og 
-fella 4 Kih, t. d. Hrefnubuda, Fremri- og Innri-Skuta, Ryupna- 
fells og Dufunefsfells). — En gerum rad fyrir, ad jardeldurinn ati 
ekki vid petta sitja, heldur haldi afram eda taki sig upp aftur tf 
mobergshedinni undir isnum. Pa hledst hun upp herra og herra, 
unz hun rekur kollinn upp ur joklinum eda ollu heldur upp ur 
vatninu { isgeilinni. Vid bad breytist edli gossins, bvi ad nu kem- 
ur bad upp undir berum himni. I stad pess ad adur hrugadist 
upp glerkennt modberg og bolstraberg nidri i vatni milli isvegeja, 
fleda nu hraun um audan fjallskollinn og pekja hann logum ur 
blagryti eda gragryti. Pessi l6g eru hamrabeltin i brinum Hrut- 
fells, Kjalfells og annarra stapa. Hinar fagurhvelfdu bungur uppi 
a morgum storum stOpum eru eingongu ur hrauni og demigervar 
dyngjur, ekki sidur en t. d. Kjalhraun og Baldhei®i. Slikar dyngj- 


NATTURUFRADINGURINN 25 


ur virdast eindregid vera undir hjarnhifunum a Hruttfelli og 
Skridufelli. 

Eitt er olikt med peim dyngjum, sem myndudust eftir isdld, 
og dyngjunum uppi a mobergsfjéllunum. Yztu b6rd hinna fyrr- 
nefndu (t. d. Kjalhrauns) eru lagar hrauntungur og totur, sem geta 
nao langar leidir burt fra sjalfri fjallsbungunni. En 4 dyngjunum 
uppi 4 mobergsfj6llunum eru engir punnir utskeklar, heldur er 
svo a6 sja, sem peir hafi verid snidnir af um fjallsbrunirnar hring- 
inn i kring, og snidid blasir bar vid sem hamraveggur ur hraunlég- 
um. Petta hefur verid skyrt svo, ad yztu bord dyngjunnar hafi runn- 
10 ut 4 jOkulbreiduna, sem var h. u. b. jafnha fjallsbruninni, en 
brotnad fra og borizt burt med skridi jOkulsins. — En um betta 
fest nokkur visbending vid athugun pess eldfjalls 4 Kili, sem nu 
verour fra sagt ad sidustu og mér hefur pdtt frodlegast ad skoda. 


Leggjabrjotur. 

Leggjabrjotur er vid jadar Langjokuls fast nordan vid Hvitar- 
vathn, en sunnan undir Hrutfelli. Hid efra er hann mjég regluleg 
hraundyngja, og hest a dyngjuhvirflinum, 1026 m y. s., er stor, 
pvi ner kringléttur gigur. I pau tvé skipti, sem ég hef komid ad 
honum, var hatt 1 honum af snj6, svo ad ekki veit ég, hve djupur 
hann er, en barmarnir eru brattir klettaveggir nidur ad fonninni. 
Fra gignum er aflidandi halli i allar Attir og stutt, h. u. b. 1 km, 
niour ad rond Langjokuls, sem liggur ad dyngjunni ad vestan og 
klofnar um hana i tvo skridjokla. Sé haldid burt fra dyngjuhvirfl- 
inum, fer hallinn vaxandi og verdéur einna mestur 4 milli 900 og 
700 metra hedarlinanna. En par fyrir nedan dregur 6dum ur hon- 
um, og bratt getur ekki talizt brekka lengur, heldur flatt hraun, 
po alls stadar med synilegum halla if att fra hvirflinum. Petta er 
allt eins og gengur og gerist 4 dyngjum. Flata hraunid ner lengst 
til nordausturs og liggur bar fast upp ad rotum Hrutfells og a 
smakafla upp ad nordvesturbrekku Baldheidar. A pessa hlid endar 
hraunid i ofurvenjulegri brun, sem er alls stadar lag og vida alveg 
kafin i aur og skridum. Allt petta hraun asamt habungunni heitir 
Legejabrjétur, og pad, sem hér hefur enn verid sagt um Leggja- 
brjét, er allt lysing 4 mj6g venjulegri dyngju og dyngjuhrauni. 

En austur- og sudausturtakmork Leggjabrjéts eru i meira lagi 


26 NATTURUFRADINGURINN 


afbrigdileg. Par endar hraunid i hvassri hamrabrun, sem hefur 
vissulega meiri svip af fjallshlié en hraunbrun. Sydést og vestast. 
upp af vikinni Karlsdretti ur Hvitarvatni, er bessi brun um 300 
metra ha og illkleif, og lengsti kafli hennar, sa sem liggur ad Fremri- 
Frédardal, er un 200 m har, en sidan fer hun lekkandi til nordaust- 
urs, inn med Innri-Frodardal. Petta er brekkan me®o strandlinun- 
um, hverri upp af annari, sem fyrr var fra sagt. 

Allur Leggjabrjotur er hraun fram a yztu brun. Ad bergtegund 
og gerd er bad svipad Kjalhrauni, en talsvert meira mad og ad 
pvi skapi ellilegra. En po er audséd, ad jokull hefur aldrei gengid 
yfir pad, nema hvad Langjokull hefur a sidustu dldum nao ivid 
herra upp i vesturbrekku dyngjunnar og rakadé par hraunklapp- 
irnar og atad auri a 1—2 hundrud metra breidu belti. 

Niels Nielsen, sidar préfessor t landafredi vid Hafnarhaskola, 
varé fyrstur natturufredinga til ad lysa Leggjabrjét og skyra mynd- 
un hans. Hann kom par i rannséknarferd sumarid 1924 og med 
honum Palmi Hannesson, sidar rektor. Peir vissu raunar ekki, ad 
allt betta hraun — ad medtalinni dyngjunni, sem pad er fra runnid 
— het Legegjabrjotur, og gafu dyngjunni nafnid ,,Sdlkatla”. Peir 
hléddu vordu, sem enn stendur, a gigbarminum, ,,til minningar 
um fyrstu bangadkomu mennskra manna“, eins og Nielsen kemst 
ao ordi i ritgerd sinni (Nielsen 1927). En raunar smala Biskups- 
tungnamenn Leggyjabrjot 4 hverju hausti. 

Lysing Nielsens a Leggjabrjét er Oll hin skilmerkilegasta og 
fyllri en min hér ad framan. En um myndun Leggjabrjots og ald- 
ur hofum vid Nielsen komizt ad 6likum nidurstodum. Nielsen taldi 
hann dyngju, og er bad vissulega rétt. Honum var lost, ad fjallid 
hefur aldrei hulizt jokli, og telur pad pvi myndado eftir isaldarlok. 
kg mun sidar fera rok ad pvi, ad bad er samt nokkru eldra. Hamra- 
brunina miklu fram af hraunjadrinum taldi Nielsen sigstall, brun- 
in fylgdi misgengissprungu { jardskorpunni, sem hef0i sigid sunnan 
og austan sprungunnar, en stadid eftir ad nordan og vestan. Petta 
var ba mjog i samremi vid rikjandi skodtun um margar brattar 
og beinar fjallabrinir 4 mdbergssvedum Islands. En um_ pessa 
brun ner bad engri att. 

Misgengissprungur eru vanar ad vera ner beinar og fylgja viss- 
um stefnum um stér svedi. En sudausturbrin Leggjabrjots er 


ld 


mjog Oreglulega hlykkjétt og stefnir bokstaflega i allar attir. Aftur 


NATTURUFREDINGURINN 4) 


6. mynd. Fremst: Gjar og missignar hraunspildur uppi 4 sudurbriin Legejabrjots. 
Fjer: Hvitarvatn (t. h.) og déseyrar Fulukvislar, Hvitarnes (t. v.). Fjerst: Bla- 
fell, med smajokli i skal gegnt nordri. — Ljésm. G. K. 

Fig. 6. Foreground: Edge of the Leggjabrjotur lava, cracked and tilted, due to 
underlying ice melting after solidification of the lava. Middle: Lake Hvitar- 
vain and the delta of the Fulakvisl. Background: Blafell with a small cirque 
glacier facing north. 


a moti fylgir hin nakvemlega hraunjadérinum, med totum ut ur 
og vikum inn {f. Pad veri otruleg tilviljun um misgengissprungu, 
sem stafadi af h6ggun jardskorpunnar. 

Ofan vid brunina er krokkt af gjam, og missignum smaspildum if 
hrauninu (6. mynd). Par er ein stor sigdaeld, sporoskjulogué, um 
1 km 4 lengd fra nordaustri til sudvesturs og 80—100 m djup 
(samkv. korti). Umbhverfis hana liggja bogadregnar misgengis- 
sprungur, sums stadar fleiri en ein hlid vid hlid, og stallur um 
hverja. Sumar eru ginandi gyjar. 

En fyrir nedan hina hau og hlykkjottu brun 4 austurmérkum 
hraunsins vottar ekki fyrir neinum sprungum eda misgengi i hin- 
um forna berggrunni, og er ekki astada til annars en etla, ad hann 


28 NATTURUFRADINGURINN 


sé 6brotinn og éhaggadur einnig undir hrauninu. Kem ég pa loks 
ad minni skyringu 4 myndun eldfjallsins Leggjabrjots. 

Hann hlddst upp i tsaldarlokin um per mundir, er enn 1a pykk- 
ur jOkulskj6ldur yfir Midsudurlandi og nadi fast upp ad rotum 
pess fjalllendis, sem Langjokull pekur nu ad miklu leyti. En a 
pessu fjalllendi var pa ekki 6llu meiri jOkull en par er nu. 

A austurjadri fjalllendisins, par sem nu er Leggjabrjotur, en pa 
var sennilega jOkullaust svedi eda a. m. kosti ekki hulid pykkum 
jOkli, verdur mikid og sennilega langvinnt hraungos, sem hledur 
upp dyngju. En af pvi ad petta gerist utan i halla til austurs, veré- 
ur dyngjan nokku®d skokk, og hraunid rennur mest austur af. Par 
kemur bad nidur a jokulbreiduna. Pad breidist litid ut yfir jokul- 
inn, heldur bredir sig nidur ur honum. Po eru sigdeldirnar og 
brotsarin i hrauninu til vitnis um had, ad sums stadar bradnavoi 
isinn ekki undan pvi, fyrr en eftir ad pad var storknad. 

Sennilegt er, ad jadar jOkulsins vid hallann, sem hraunid rann 
ofan, hafi pa sums stadar verid a floti i djupu l6ni, sams konar 
.pvi, sem strandlinurnar vitna um, ad parna var eftir myndun 
Leggjabrjots. Slikt lon hef6i komid i veg fyrir, ad hraunid rynni 
ut 4 jOkulinn. En hvort sem pa var pbarna lon fyrir eda ekki, pa 
hefur jokullinn st6dévad utbreidslu hraunsins til sudurs og austurs 
og valdid pvi, ad bad stadnaemdist parna i mjog dévenjulega harri 
hraunbrun. Og er ba komid ad kjarna malsins: Hin bratta hlid 
Leggjabrjots upp af Karlsdretti og Frédardal er hraunbrun ad 
uppruna. 

Hamrarnir efst { pessari brun eru ur hrauni med venjulegri 
gerd dyngjuhrauna. En a beim fau stodum nedar i hlidinni, par 
sem sér 4 fast berg fyrir urd og skridu, pa er bad bolstraberg og litid 
eitt af mobergi. Pessar berggerdir benda til storknunar i vatni. 

Ekki er oliklegt, ad yfirbord jOkulbreidunnar — og ef til vill 
jOkull6ns — hafi legid i peirri hed, sem nu er m6rkud af efstu 
strandlinunni i pessari brekku, eda jafnvel nokkru herra. En eins 
og fyrr var getid, vantar 4 Legejabrjot allra efstu og gleggstu strand- 
linuna a Kili, ba sem er 630 m y. s. og jafnha vatnaskilunum. Hun 
etti ad liggja nokkud ofan vid hraunbrunina uppi i flata hrauninu 
vestan vid Frodardal. V6ntun hennar par stafar ad sjalfs6gdu af 
pvi, ad Leggjabrjotur vard ekki til fyrr en jokullonid 4 Kili — 
hid ,,forna Hvitarvatn® — hafdi fengid afrennsli sudur af og var 


NATTURUFRAEDINGURINN 29 


tekid ad lekka nokkud i pvi, ,,Hvita hett ad renna i Hunaflda“, 
ef svo ma a0 ordi komast. 

Su skyring, sem ég hef nu haldid fram um myndun eldfjalls- 
ins Leggjabrjots, er { meginatridum hin sama og ddur var rakin 
um myndun stapanna. [ bédum tilfellum er pad adhald iss og leys- 
ingarvatns ad storknandi bergkvikunni, sem motar hinar pver- 
hoggnu brunir og bréttu hlidar pessara eldfjalla. En 4 Leggja- 


brjot er petta allt miklu ljésara i einst6kum atridum en i gdmlu 
fjollunum. 


Tilraun til timasetningar. 


[ fras6enum af stérvidburdum hér ad framan hefur litt verid 
tilgreint, hvener peir gerdust ad almennu timatali. Til pess 
hrokkva skammt athuganir minar og annarra nordur 4 Kili, en 
samanburdur vid hlidsteda vidburdi i 6drum l6ndum, par sem 
meiri er ordinn arangur sOgurannsdkna af pessu tagi, ma _ helzt 
verda a0 gaeni. 

Pad er nu fullvist ordid, ad isaldarlok urdu mj6g um sama leyti 
a meginlondum Nordur-Evropu og Nordur-Ameriku, og meira ad 
segja virdast vedurfarsbreytingar yfirleitt hafa ordid a sama veg 
og samtimis badum megin Atlanzhafsins ekki skemur en fra byrjun 
sidasta jOkulskeids (fyrir um 70 pus. arum) til vorra daga (Emiliani 
Loos.ebling L961): 

I lok svonefnds Allerddskeids, sem var tilt6lulega hlytt skeid f 
isaldarlokin, hafOi mj6g gengid a isaldarj6kulinn mikla 4 Nordur- 
londum. Eigi vita menn gerla, hve langt jokulréndin horfadi pa 
norour eftir Skandinaviu. En hitt er vist, ad 4 nesta skeidi gekk 
hun fram aftur og nam par fyrst stadar, sem sidan liggja eftir 
hana miklir rudningsgardar, kalladir Salpausselka i Finnlandi, 
midsensku moérenurnar i Svipjod og radirnar (raene), 1 Noregi. 
Vid pessi mork 14 j6kulr6ndin nokkurn veginn stodug fra pvi fyrir 
um 11 pus. pangad til fyrir um 10 pus. drum (nakvemast talid i 
Finnlandi: fra 8700 til 7900 f. K.), og er sa timi nefndur Salpaus- 
selkdskeidi0. Pad var vitanlega kuldaskeid, eins og margt fleira en 
jokulframgangurinn vitnar um, og raunar eini verulega hari aft- 
urkippurinn i hinum almenna vedurfarsbata isaldarlokanna. 

AS pessu hardindaskeidi loknu (fyrir um 10 pus. arum) horfadi 


‘UONDIIDIGap JO SABDIS AAISSIIINS 1D DALY AULDS BY] MOYS 11D “OT PUD 6 ‘8 “L “SHI — *Jaays 
got ay? wosf apnijoid punossyg ayy ur Yjafvnazy uwmjunowasgn} ayz Suiddve ouvrjoepjarys Sundnsa uv puv ‘punossasof ay) ut 
(-yo -u pozT) Nalrg fo juwns ay) UE “YypsOU ay) 02 Maia poiiap *jpI9vy}s WANA ay} fo advjs wNUIxDU ay) LvaU vaLv Anjoly *f “SI 

‘UNYZISR Jaquia 
NAT VUUTUE BEd LITIUE QL NId TELIEPUUS UA “MYT IeyII3s Qra Od isef[QAs vimtEd IMZIppegy “Akwpunjoy arpudursny suroge nystAy IeUTY 
relad nzo prnyseira ‘Qorsinpye | ‘uur unsutk v Qed euds ua “ISe[spuLy vues Je IeT[e N19 puAUt “Q[ 5O “G6 “g “L — “ISOSp]a } ddn ise 
-orTy ge so vlSuXkpunesy was ied ‘qyayMay & UUTINT[OY So ‘tuuTpUAU Y voo[IeUTeIZ ‘ST[oyeTq INpuNvy vutou tuungraiqinyol am ddn 
Inpuays WaYYT “INgiou iys1op{ ‘TYreuwey wexyeu sea pnyolrepresy Nsegis Jo “Arpunta eq wn TTY wWngraurjsaa v Se[spuey ‘pudur */ 


2 Se ee ee ‘Wd 


SAT 
aoe: . 
F 


= _ Se Darn F 


DBs 


E> p 


Z F. y = 9p y.: é * bg i r ; A ye ny 0" ge P As ap x) /* - 


va! 


> 
\ 4 
= 


x 
ASS 


J 


We 
oo 


NS 


jap ce ae 


2 


PUD 

-19}8M JUasoid sso1de ‘YOU SurIUTeIp (ITV UI EQ) [AAeT WNUITXeU S}2 7D AyD] Palwvp-ad] */ ‘Sig ul sp vasw awos ay. fo maig *9 “SI 
‘Je InQgLou TsuUaIZe Injay So (‘s “A wt Yg9) 

vUNUTTpURTIS NISJo QIA IMBsiy sursuorpnyel QroqayA “asney[nyoel QrQIo Ia Iveiou So uNpryseuIwA Y TN TyYe uua so ani9laqelssoT 
‘sTPMIH amar gra ruoypnyol So wpyol sn ddn epureys Tayegney YP uUTNT[OXPTG So 1graypreg F uvSunqry suey “Cy 3) HPT 
ve zo vaidkp ua qaynap inwasy uua ‘wmuryyel mm ddn yey (a -y) sTToTMELTYS EITyNasne six rely -regipy refgrur 7 Jaa suroge (nf grunt 
IAT swaIy) TTAJVIG: Jwu uuvy Qe ‘oas yuudd nu sanjay uurpnyo[ “TwQis us ‘pukur ipuviejurpun ¥ So 1gxaAs vues IA IJIOFY “pudut °g 


ee a 


——— ae 


_—_—_— 


\ ae 


\ 
\ 


AS 


Wes 
aN 


“ 
\ 
\ 


\ , 
YW 
. ho . 


arene RTL OMY Zo 


‘ulpjunowa)qn} D fo asoy} 
puv ouvzjoepjaiys v fo souysisajovavys ay? Suruiquos ouvr10a v — anjolaqvissaT fo yi41.q ay2 fo ISDIS OY] JD VIAD AWDS BY TL, 6 “BY 

NUTgIayseEeNng v Jas 19 eYaq “uUa INy41 80 ngepudurdu sa InOliqelssaT 
venqnuyaip{ uMyoy ¥ sppArq So vslxo nsza sauedyeyg 8o sRYsTayyIG “UMUNuU] 1 QeyYZT So Qeugely uurnyol injoy uugq ‘pudut °6 


SSS SS 


eat ae = a 


FF 


ZS 


ee 


“i 


Shs ene i 
: = pew Tes 
seed —_ — 


; i Ged eee ORG 
poe - aS Fale et Sr 


<<: 


ia ae iM aN OS ari 
| ay) 01 


: ‘sainjnig Surosasof aasyy ayy ur umoys advospuvj ayy fo maig juasald “OT “Bly 
‘C96 [pASNIF IM Yor uossreury 19dhq was ‘pudursoly anja ‘yoy weuyiey vurpudyy — -sqfasely 

So spp WLU Ry s0q was ‘unvaypely efSuspeumu veuxearely uty ‘uurdoy |} yzI~q WUD INjoYy ely va “eUA_ ye yey anqn1is 
ysas (‘Y *2 JsuIaaz) ssad amjxI QIA So Teye[g WA Joq uIvaIVAY “uepun FP relad nysxu So 18ejspury ewes ye pudureMnY ‘pudAUt “OT 


ASI SALLE 
MG WIZZ 

h (A Gb oe - 
\ es ee i 


NY \\ 
\ 
\ \ \ SON \ 
\ 
\ S \ \ 
~ \ A 
S \ \ ) P \ 


FE 
— 


———_ 


= Foe = 
OS 


34 NATTURUFRADINGURINN 


jokullinn i Skandinaviu odfluga. Eiginlegur isaldarjokull helt 
lengst velli i Nordur-Svipjo6, par sem hann mun longum hafa ver- 
id pykkastur (allt ad 2500 m). Leifar hans par stiflud6u upp morg 
stor vOtn austan vatnaskila Skandinaviuskagans. Sum beirra vatna 
hofsu afrennsli vestur um Kjol til dala og fjarda 1 Noregi — rétt 
eins og ,,Hvitarvatn hid forna“ til Blondudals og Hunafloa um 
svipao leyti. 

Hér a landi finnast einnig merki um timabundinn framgang 
jOkla it tsaldarlokin. Pau eru rudéningsgaréar, ad visu sundur slitnir, 
en sums stadar i margfaldri rod, sem nylega hefur veridé rakin um 
pvert Sudurlandsundirlendid fra Vatnsdalsfjalli fyrir nordan Fljots- 
hlid til nordvesturs ad rotum Efstadalsfjalls vid Laugardal. Pessir 
rudningsgardar hafa verid nefndir Budarodin, sa jokull, sem ad 
peim 1a og ytti beim fram, Budajokullinn og pad kuldaskeid, sem 
pessi jOkulframgangur vitnar um, Budaskeidid (allt saman kennt 
vid fossinn Buda i Pjorsa). 

Ke hef fyrir alllongu bent 4 likur fyrir pvi, a5 Budaskeidid og 
Salpausselkaskeidid séu eitt og hid sama (Gudm. Kj. 1943), og per 
likur hafa styrkzt mjog sidan af rannsoknum minum og annarra 
(Porleifur Einarsson 1964). Getum vid nu haft fyrir satt, ad Buda- 
jokullinn hafi horfad fra Budarodinni fyrir um 10 pus. arum eftir 
h. u. b. pusund dra viddv6l vid hana. 

A Nordurlandi austanverdu hefur Sigurdur Porarinsson rakid ann- 
ad belti rudningsgaréa allt fra Skjalfandafljéti austur ad Jokulsa a 
Bru. ‘Telur hann likur til, ad pbessar jaSarmyndanir, Holkotsrodin, 
séu jafngamlar Salpausselka (Sig Por. 1951), en geti bd verid eldri 
(Sig. Por. 1960). 

Ekki adeins frambrunin, heldur einnig hlidarjadar Budajokuls- 
ins a6 nordvestan hefur nu verid rakinn a sidustu arum. Lega hans 
er helzt morkud melhjollum eftir uppstiflud votn i krikum milli 
brekku og jokuls, en kemur einnig fram af stefnu j6kulraka 
(Gudém. Kj. 1961). Pessi markalina fylgir sudausturhlidum eftirtal- 
inna fjalla: Efstadalsfjalls, Middalsfjalls, Bjarnarfells, Sandfells, 
Sandvatnshlidar og Blafells. — En fyrir innan Blafell taka vid per 
minjar jOkull6na, sem hér var getid ad framan. 

Hefur pba verid rakid belti af jaSarmyndunum Budajokulsins 
allt fra Vatnsdalsfjalli { Rangarvallasyslu inn ad vatnaskilum 4 
Kili. En um framhald sliks beltis til nordurs eda austurs er flest a 


NATTURUFRADINGURINN 35 


huldu. Po er augljost, aS medan jokullinn stifladi upp lon 4 Kili, 
nai hann ekki nordur yfir vatnaskilin par, heldur var ba ordid 
jOkullaust 4 Audkuluheidi og Eyvindarstadaheidi. 

Svo framarlega sem jadarmyndanirnar, er hér voru raktar, eru 
allar eftir Budajokulinn og pvi um 10—11 pus. ara gamlar, verdum 
vid ad setta okkur vid pa hugmynd, ad medan joklar gengu nidur 
a nuverandi undirlendi sunnan lands og endudu par raunar { sjé 
(sem pa la um 90—100 m herra en nu), pa var yfirleitt ordid jokul- 
laust nordan lands. — AS minum domi er petta ekki svo fraleitt 
sem virdast kann i fljotu bragdi. 

Eftir hid tiltolulega hlyja Allerédskeid fyrir um 12 pus. drum 
haf6i isaldarj6kulinn mikla i Nordur-Evrépu tekid upp af 6llum 
Eystrasaltsl6ndum og rénd hans hérfad a. m. k. nordur fyrir Sal- 
pausselka og radirnar vid Osloarfj6rd. Pad er i alla stadi sennilegt, 
ad jOkulskj6ldurinn yfir Islandi, sem var dvergvaxinn i saman- 
burdi vid pann jokul, hafi 4 sama tima goldid enn meira afhrod, 
og ekki ord16 annad eftir hér af eiginlegum isaldarjokli en sa 
hluti hans, sem verid haféi pykkastur. En etla ma, af vedurfars- 
astedum, ad kufurinn hafi longum verid mestur 4a sunnanverdu 
Midhalendinu. Og til hins sama bendir einnig stefna jokulraka a 
pvi svedi (sbr. 1. mynd). 

A Budaskeidinu, pegar aftur hardnadi i ari, breiddist j6kullinn 
enn ut fra hinni pykku og hau isbungu, sem hafoi haldiod velli a 
Sudurlandi, og padan gengu skridjOklar nordur Kjol (einnig nord- 
ur Sprengisand og Vonarskard). Vid vitum ekki, hve langt peir 
teygdust nordan nuverandi jokla 4 hamarki Budaskeidsins. En vist 
er, ad um pad bil, sem jokull6n helzt vid 4 Kili og Leggjabrjotur 
mynda@ist, var ordid autt nordan lands allt sudur 4 vatnaskil. 

Hinn mikli j6kulkufur Sudurlands hlifoi midbiki landsins, par 
sem nu eru Hofsjokull og Langjokull, og einnig Nordurlandi fyrir 
mestu urkomuattinni, sem eflaust var sunnanatt eda landsynning- 
ur, pa eins og nu. Af beim sdkum 1a snelinan par tiltolulega hatt 
4 pessu kuldaskeidi. Til samanburdar ma benda 4, ad nu liggur 
‘snelina hér 4 landi hest { Odddahrauni nordan Vatnajékuls og f 
vari af honum fyrir sunnanattinni. Petta skyrir ad nokkru jokul- 
leysid nordan lands og pad, hve Langjokull matti sin litils um 
per mundir, er jokullon lagu 4 Kili og eldfjallid Leggjabrjotur 
hlddst bar upp vid fljdtandi jokulsporo. 


36 NATTURUFRADINGURINN 


HEIMILDARRIT — REFERENCES 


Askelsson, Johannes 1942. Jardfredi og jarSmyndun. — Arbok Ferdafélags Is- 
lands 1942; 22—29. 

— 1946. A Contribution to the Geology of the Kerlingarfjoll. Acta nat. isl. 
Vol. 1 — No. 2: 1—15. 

Einarsson, Porleifur 1964. Aldursakvardanir a fornskeljum. Natturufredingur- 
inn (i prentun). 

Emiliani, Cesare 1958. Paleotemperature Analysis of Core 280 and Pleistocene 
Correlations. — Journal of Geology 66: 264—275. 

Flint, R. F. and Brandter, F. 1961. Climatic Changes since the Last Interglacial. 
— Am. Jour. Sci. 259: 321—326. 

Kjartansson, Gudmundur 1943. Jardsaga. Arnesinga saga I. — 248 bls., Reykjavik. 

— 1955. Frodlegar jokulrakir (Studies on Glacial Striz in Iceland) — Natturu- 
fre257)154—17 1. 

— 1957. Langisjor og nagrenni. — Natturufr. 27: 145-173. 

— 1958a. Jardémyndanir i Holtum og nagrenni (The Geology of Holt in 
Rangarvallasysla, South Iceland). — Atvinnudeild Haskolans, Rit Bun- 
adardeildar, 22 bls. Reykjavik. 

— 1958 b. Endaslepp hraun undir Eyjafjollum (Lava Flows Deprived of 
their Distal Ends in Eyjafjoll, South Iceland) — Natturufr. 28: 127—140. 

— 1960. The Moberg Formation. — On the Geology and Geophysics of Ice- 

— land. — Int. Geol. Congr. XXI. Guide to excursion A2, 21-28, Copenhagen. 

— 1961. Glefsur Ur jardfredi. — Arbok Ferdafélags Islands 1961. 17—29. 
1964. Jardfredikort af Islandi, Blad 5, Mid-Island (i prentun). 

Nie Niels 1927. Der Vulkanismus am Hvitarvatn und Hofsjokull. — Medd. 
Dansk Geol. Foren. Bd. 7, H. 2: 101—128. 

Thoroddsen, borvaldur 1901. Geological Map of Iceland. Scale 1:600 000. Co- 
penhagen. 

Porarinsson, Sigurdur 1951. Laxargljufur and Laxarhraun. A ‘Tephrochrono- 
logical Study. — Geogr. Ann. Stockh. 33: 1—88. 

— 1960. ‘The Postglacial History of the Myvatn Area and the Area between 
Myvatn and Jékulsa 4 Fj6llum. — On the Geology and Geophysics of 
Iceland. — Int. Geol. Congr. Guide to excursion A2, 60—69. Copenhagen. 


NATTURUFRZADINGURINN 37 


SUMMARY 


The Retreat of the Last Glacial Ice-sheet and Some Volcanoes in the 
Kjolur Area, Central Iceland 


by Gudmundur Kyjartansson. 


Museum of Natural History, Department of Geology, Reykjavik. 


The direction of glacial strie in the Central Highlands of Iceland (cf. Figg. 
1 and 2) show clearly that the main ice-divide between the North and the 
South of the country ran south of the present topographic water-divide dur- 
ing the thinning and retreat of the last (Wiirm) ice-sheet. 

At the time of maximum thickness or at an early stage of the thinning of the ice- 
sheet the ice-divide lay to the north of Mt. Blafell whose northern shoulder (1160 
m. a. s. 1.) became ice-scoured in the direction SW, while its summit (1204 m. a. s. 
1.) bears no signs of glaciation. ‘This suggests a thickness of about 850 m. for 
the ice-sheet when it was at its thickest on the highland area to the southeast of 
Mt. Blafell. At a later stage the ice-divide moved farther south owing to a more 
rapid deglaciation in the North than in the South of the country. The consequ- 
ent diversion in the flow of the ice is manifested by a younger set of striz in a 
north and northwesterly direction. ‘These striz are not found on Mt. Blafell as 
the ice-sheet had then become too thin to reach above it. But on low ground 
the younger set of striz is found to cross the remainder of the older set at al- 
most right angles (Fig. 3). 

As the ice-margin, retreating southwards, passed the col of the Kjélur mountain 
pass a lake was dammed up on the south side of the col. A distinct wave-cut 
shore-line on the hills bordering Kj6lur on the west side marks the lake level 
at about 630 m. a. s. 1. As this figure is just a probable estimate of the height 
of the col at the time of this lake, the latter may be assumed to have had an 
outlet towards the north across the col. Now the col is higher (about 650 m. 
a. s. 1.) as in postglacial time it was covered with thick lava from the shield- 
volcano Kjalhraun. 

Farther south, on the slope of Leggjabrjotur, There is a series of lower shore- 
lines representing successive stages in the lowering of the ice-marginal lake level 
(Fig. 4) due to the thinning of the ice-sheet south of Kjélur. These lower shore- 
lines are less distinct, indicating a variable height of the damming ice. 

A further proof, besides stria and ice-dammed lakes, for the northward 
movement of the last ice-sheet in the Kjélur area is provided by easily recogni- 
zable erratic blocks originating in the rhyolite peaks of Kerlingarfjéll, south 
of Kjélur, and found scattered over a sector running far north of the present 
water-divide. 

Two types of volcanoes, shieldvolcanoes and tablemountains, dominate the 
landscape of Kjélur. The first category is represented by the postglacial Kjal- 
hraun and the ice-scoured, interglacial Baldheidi and Skalpanes. But the most 
prominent tablemountains are Hritfell, Kjalfell, Blagnipa. Skridufell and Bla- 


38 NATTURUFRADINGURINN 


fell. With the exception of Blafell, which is considerably dissected, the table- 
mountains are isolated plateaux, roughly circular in form, with flat or gently 
convex tops and abrupt sides. They are mostly built up of mdberg (or pala- 
gonite, i. e. vitreous, clastic rocks of basaltic composition) and pillow-lavas. But 
the tops of these mountains are capped by lavaflows of crystalline basalt. 

According to a hypothesis on the origin of tablemountains first advanced by 
the author in 1943, the socle of mdberg and pillows was formed by subglacial 
eruption piling up this material in water-filled vaults melted into the ice-sheet 
from beneath. Later on, as the ice had melted through and the accumulated 
material reached above the water, the eruption became subaerial and changed 
its character, producing the normal lavaflows which are now seen to cap the 
tablemountains and in some cases form veritable shieldvolcanoes on the top 
of them (e. g. Hrutfell). During the whole process the erupted material was 
moulded within the walls of ice more or less into the present shape of the 
mountains. , 


The volcano Leggjabrjétur is in every respect a typical shieldvolcano — 
except where it meets low ground on the south and southeast side. ‘There the 
lava ends in an abrupt scarp, up to 300 m. high, facing the lake Hvitarvatn and 
the valley Frédardalur. This scarp was interpreted by Niels Nielsen (1927) as 
a tectonic fault. And as the flat or gently sloping lava plateau above the scarp 
was obviously never covered by ice, he assumed a postglacial age for the vol- 
cano as well as for the fault. 


The author’s research led to a different interpretation: The irregular sinuous 
form of the scarp of Leggjabrjétur is not indicative of a fault line. On the other 
hand it coincides exactly with the border of the unglaciated lava. The scarp is 
striped horizontally with a series of shore-lines up to a height exceeding 100 
m. above its base (Fig. 5). On the top of the scarp the lava plateau has 
broken up, tilted, and subsided in many places near the edge (Fig. 6.) But below 
the scarp there are no signs of fracturing or dislocation of any kind of the bedrock. 
The edge of the scarp shows lava structure quite normal for shieldvolcanoes, 
but down on the scree-covered slope only pillowlava and some mdberg crop out. 


In the authour’s interpretation the scarp of Leggjabrjétur is the front of a 
lava flow, owing its extraordinary height and anomalous rock: structures to 
ponding of the lava against a thick ice-margin, possibly floating in deep water. 
In other words, the origin of Leggjabrjétur is analogous to that of the table- 
mountains as outlined above. The only difference is that during their formation 
the typical tablemountains were moulded by thicker ice on all sides, and most 
of them were afterwards covered by the regenerating ice-sheet. 

As the highest ice-marginal shore-line (630 m. a. s. 1.) in Kj6lur is not found 
on Leggjabrjétur it may be assumed that this volcano first came into existence 
after the ice-sheet to the south of Kjélur had thinned sufficiently to allow a 
southward draining of the area. According to our present knowledge of stages 
in the deglaciation of Iceland (cf. References) this development must have 
taken place near the end of the Budi stage, which in all probability was syn- 
chronous with the Salpausselka — Ra stage of Fennoscandia. 


Date Due 


KJARTANSSON, Gudmundur. 
AuTHoR IsaldarTok 09 eldfjoll a 


™  " The retreat of the last 
i ice-sheet and some volcanos 


BORROWER'S NAME 


44849 


BOREAL INSTITUTE FOR NORTHERN STUDIES, LIBRARY 
THE UNIVERSITY OF ALBERTA 

EDMONTON, ALBERTA J6G 2E@ 

CANADA 


a hn ee 


University of Alberta Library 


iin 


———— 


wii 


